UjUMBE 

KWA 

KILA KIJANA 


No Shahiyd Imaam 'Abdullaah 'Azzaam 
(Rahimahullaah) 


Mfasiri (English — Swahili): Muw Jlasim 


"....Ukiwa [bakhili sana] huwezi kutenga 
muda wako kwa ajiii ya Allaah wakati wa 
ujana wako [ katika umri wako mdogo] 
wakati ujao [baadaye] [utakuwa bakhili 
zaidi] utashindwa kabisa... ’’ 


Hakika Himdi [1I zote zinamstahiki Allaah.Tunamhimidi YEYE, Tunamuomba Msaada 
na kumuomba Msamaha.Tunajilinda kwake kutokana na shari ya nafsi zetu, na 
kutokana na uovu wa matendo yetu. Yule mwenye kuongozwa na Allaah basi 
hakuna wa kumpoteza, na Yule mwenye kupotezwa na Allaah basi hakuna wa 
kumwongoza. Ninashuhudia ya kuwa hakuna Mungu mwenye haqi ya 
kuabudiwa isipokuwa Allaah na ninashuhudia kuwa Muhammad (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) ni Mja na ni Mtume wake. 

Enyi Mlio Aamini! Mkhofuni Allaah kama apasavyo kukhofiwa, wala msife 
isipokuwa nyinyi [mshakuwa] ni waislam. [2[ 

Enyi watu Mcheni Mola wenu ambaye amekuumbeni kutokana na nafsi moja, 
na akaumba kutoka humo mke na akaeneza kutokana na hao waume wengi na 
wanawake wengi. Na mcheni Allaah ambaye kwake mnaombana na jamaa. 
Hakika Allaah amekuwa juu yenu Raqiybaa, Mwenyekuchunga. 131 

Enyi Mlio Aamini! Mcheni Allaah na semeni kauli ya kweli ( sawasawa ). 
Atakutengenezeeni 'Amali zenu na Atakusameheni madhambi yenu; Na 
anaye mtii Allaah na Mtume wake, basi kwa yakini amefanikiwa mafanikio 
'AdhwTm (Makubwa). [41 

Hakika MANENO YA KWELI KABISA Nl OUR-AAN, na UONGOFU BORA 
KABISA ni wa MUHAMMAD ( SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam ). Na Mambo 
maovu kabisa ni ya kuzua. Kila kitakachozushwa ni BID'AH na kila Bid'ah ni 
upotevu (Upotofu) na kila upotevu ni MOTONI. 

Ammaa Ba'd. [51 


Pg.01 


[ll Kitabu hiki kilitarjumiwa kutoka katika mkusanyiko wa Khutbah za Shaykh ‘Abdullaah 'Azzaam ziiizo fasiriwa 
unaoitwa at-Tarbiya al-Jihaadiyyah wal-Binaa' [4/141-154]. Maeiezo haya ya ziada yote yameongezwa na Mfasiri 
[2j. Aali 'lmraan: 102 

[3] . An-Nisaa: 01 

[4] .al-Ahzaab: 70-71 

[5] . Utangulizi huu wa khutbah al-Haajjah ulijumuishwa na mfasiri na siyo sehemu ya maandiko halisi. 



Kitabu al-Fawaa'id ni katika vitabu bora kabisa vya Ibn al-Qayyim. Kilivyoandikwa 
ni kama vile mtoto wa miaka nane amekaa na anazungumzia uzoefu wake katika 
maisha. Na ni kama alivyoziita, al-Fawaa'id [Nukta Zenye Manufaa]. Kila kitu 
alokiandika Ibn al-Qayyim ni katika [mambo] mazuri yaloandikwa juu ya 
UISLAM. Kwa hakika Ibn al-Qayyim ni tunda lililoiva lilomea ( lililochipuka) 
kutokana na Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah ni wa pekee sana kutokana na 'llmu na 
Fahamu yake kubwa, na alitumia sehemu kubwa ya maisha yake kama 

Mujaahid katika vita moja na nyingine. Wakati fulani aliongoza , mapambano 
mwenyewe pindi WATAWALA WA SHAAM waliporudi nyuma katika 
kupambana na wa-TARTAS na wakasema: "Hatuwezi kuwakabili." Hivyo Ibn 
Taymiyyah akasema: "Tutawakabili [Tutapambana nao]." Na Allaah aliwapa 

ushindi. 

Nasema: Ibn Taymiyyah alizalisha (tunda) lililowiva ambalo si la kawaida, 
ambalo ndiye Ibn al-Qayyim mwenyewe. Ibn al-Qayyim ni wa pekee sana kwa 
moyo wake wa ukarimu na 'lbaada zake za kudumu. Wakati fulani alipita Makkah, 
na watu wa Makkah walishangazwa na 'labaadah zake alizokuwa akizifanya na 
kudumu kwake katika Dhikr (Utajo wa Allaah). 161 

Miongoni mwa vitabu alivyoviandika ni al-Fawaa'id, na aliandika vitabu 
vinavyohusiana Tarbiyah kama vile Madaarij as-saalikiyn Sharh manaazil as- 
saa'iriyn ilaa Rabb al-'Aalamiyn, na kitabu l'laam al- Muwaqqi'iyn 'an Rabb al- 
'Aalamiyn na ni kitabu chenye kujumuisha masomo ya Fiqh na 'Usuwl, 
kadhalika kitabu Zaad al- Ma'aad Fiy Swiraat Khayr al- 'lbaad- Kuhusiana na 
Swala ya Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), Ramadhani, Hijjah, Vita, 
maswala ya Tiba [ponyo] n.k, Kadhalika kitabu ar-Ruwh na Badaa'i al- 

Fawaa'id na al-Jawaab al-Kaafiyfiy as-Suaal 'an ad-Dawaa' ash-Shaafiy'} 6 7] 

Pg-02 


[6] . Kwa maelezo kuhusu Historia ya Ibn al-Qayyim, tazama (vitabu) vifuatavyo. /\fayocfo/-'t//uwm (3/138) 
cha Siddiyq Hasan Khan; al-Bidaayah wan-Nihaaayah (14/234) cha Ibn Kathiyr; al-Badr at-Taaliy' (2/143) cha 
ash-Shawkaan; ad-Durar al-Kaaminah (4/21-23) cha Ibn Hajar; Tabaqaat al-Hanaabilah (2/447) cha Ibn 
Rajab; Shadharaat adh-Dhahab(6/168) cha Ibn 'lmaad; Tabaqaat al-Mufassiriyn (2/93) cha ad-Daawuwd; 
pia Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah:Hayaatahu wa Athaarahu cha Bakar Abuw Zayd. 

[7] .Kwa hakika Ibn al-Qayyim ana vitabu maarufu zaidi ya thalathini [30] ambavyo bado vinaendelea kuchapishwa 
na kusomwa mpaka hivi leo. 



Katika kitabu chake al-Fawaa'id 181 anasema: 

"Kuna mambo kumi yasiyo na maana ambayo hayana (Hayaleti) faida yoyote: 

1. 'llmu isiyofanyiwa kazi 

2. 'Amaii (kitendo) isiyokuwa na Ikhlaasw na haina al-mutaaba'ah 

3. Mali iiiyowekwa akiba [ILiyohodhiwa] kwani (aloichuma) mmiliki hafaidiki nayo 
hapa duniani wala hapati ujira wowote kutokana nayo 

huko Aakhirah. 

4. Moyo usio na mapenzi wala hamu na Allaah wala [hauna hamu ya[ kuwa karibu 
NAYE. 

5. Mwili ambao haumtii wala haumtumikii Allaah 

6. Kumpenda Allaah bila kutafuta Radhi zake. 

7. Wakati ambao hautumiwi katika kutubia madhambi au Kutotumia fursa kwa ajili 
ya kufanya 'amali ambazo zitamkurubisha mtu na Allaah 

8. Nafsi yenye kufikiria mambo ambayo hayaleti manufaa yoyote 

9. Kuwatumikia wale ambao hawakukurubishi na Allaah wala hawakunufaishi katika 
maisha yako 

10. Kumtumaini na Kumwogopa mtu ambaye yuko chini ya amri ya Allaah na ambaye 
nafsi yake iko katika mkono WAKE, hali ya kuwa hawezi kuleta manufaa yoyote, 
madhara, uhai, kifo au kujihuisha mwenyewe. 

Lakini ovu zaidi katika mambo haya ni (kuidhulumu) kuipoteza nafsi na kupoteza 
muda. Kuipoteza nafsi hufanywa kwa kupenda maisha yah ii Dunia kuliko ya 
Aakhirah, na kupoteza muda hufanywa kwa kuwa na mawazo (matarajio) yasiyo na 
maana.Uovu zaidi nikufuata matamanio yake na kuwa (njozi) matarajio yasokoma, 
ili hali kheri yote inapatikana kwa kufuata njia ya sawa na mtu kujiandaa kukutana 
na Allaah, na Allaah ndiye chanzo cha Msaada. 


Pg-03 


[8]. pg. 161-162 



Hapa alifupisha maovu yote kwa mambo mawili haya: 

Kuidhulumu (Kuipoteza) nafsi na Kupoteza wakati (Muda). Kuipoteza nafsi 
hufanyika kwa kuipenda hii Dunia badala ya Aakhirah; na Kupoteza wakati huwa ni 
kwa kuwa na matumaini/matarajio yasokoma na mtu kufuata matamanio yake ni 
dalili kuu ya uovu (uasi). Kufuata uongofu na kufanya maandalizi ya kukutana na 
Allaah ni msingi wa kheri yote. 

"Basi ama Yule ambaye (amevuka mipaka) aliyeasi na akaipenda zaidi hii Dunia 
(Maisha ya hii Dunia), hakika mashukio/mafikio yake yatakuwa ni Jahannam. Na 
ama Yule ambaye alikhofu kusimamishwa mbele ya Mola wake na akaikataza nafsi 
yake na Hawaa (Matamanio Maovu) hakika Jannah ndiyo itakayo kuwa makazi 
yake." [9] 

Kupenda maisha ya hii Dunia hufisidi Moyo, na yule mwenye kuogopa atajiandaa 
maandalizi ambayo hayatapoteza (Hatajidhulumu) muda wake. Hizi ni ishara mbili 
za mabadiliko [Mazuri]. Kuogopa kusimamishwa mbele ya Allaah, kunakopelekea 
maandalizi ya kukutana NAYE, na kutokutumia wakati vibaya. [Mamboj Haya 
huhuisha Moyo. Kwani ,Moyo huhuishwa kwa kujitenga na matamanio na kufuata 
mwongozo. 

"Ewe Daawuwd! Hakika tumekujaalia kuwa khalifah katika ardhi, basi wahukumu 
watu kwa haki wala usifuate matamanio ya nafsi yasije yakakupoteza na njia ya 
Allaah." [10] 

Matamanio ni chanzo cha uonevu (Ukandamizaji) na ni chanzo cha mafuko, na ni 
chanzo cha madhambi makubwa, na ni chanzo cha kila uovu, kwa sababu 
anayefuata matamanio yake amejitenga mbali na uongofu. Hivyo jukumu letu ni 
kama Allaah alivyosema: 

" Na fuata yaliyofunuliwa kwako, na vumilia mpaka Allaah atoe hukumu yake, 
na ndiye Mbora wa kuhukumu [Mahakimu]. 1111 


Pg.04 


[9]. an-Naazi'aat: 37-41. 

[10]. Swaad: 26. 

[11]. Yuwnus: 109 



Kufuata matamanio hutokana na pupa, na Subra ni mtu kwenda kinyume na 
Matamanio yake. Yule mwenye kuuzuwia (Kuudhibiti) ulimi wake anausubirisha 
ulimi wake kutokana na kujiingiza (kuvamia) siri za watu wengine. Yule mwenye 
[kulizuwia jicho lake] kujizuwia kutazama (ya haraam) anayasubirisha macho yake 
kutokana na matamanio ya kutazama (maasi). Yule mwenye subra katika zinaa 
anayazuwia matamanio ambayo yanamsukuma yeye kufanya kitendo kiovu. Yule 
mwenye kuvunja swawmu yake wakati wa Ramadhaan, anafuata matamanio ya 
tumbo lake, na subra ni kuyazuwia matamanio haya. Yule anayethibiti 
[anayesimama imara] wakati vita vimekuwa vikali (Vimepamba moto) anayazuwia 
matamanio yake ya kukimbia ili kuokoa maisha yake. Yule anayekuwa na subra 
katika jela za madhalimu atakumbana na matamanio ya Dunia yanayomsubiri nje 
ya [Kuta za] jela. Yule anayekuwa na subra katika umasikini wake, anajizuwia na 
matamanio ambayo yanamshawishi yeye kuchukua mali ambayo ni haramu kwake, 
au kufanya kazi ambayo ni haramu kwake, ili kupata fedha kwa njia yoyote. Kwa 
sababu ya hili, chanzo cha uovu wote - kama tulivyosema - ni kuwa na matarajio 
[maovu] yasokuwa na ukomo, yanayopelekea katika kupoteza wakati, ili hali hujui 
saa yako itafika lini, na pindi ambapo mwitaji wa Allaah (atakapoita) atakaposema: 
"Njoo, ni wakati wa kwenda kwa Allaah 'Azza wa Jalla." 

Mtume wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) amesema: 

"Faidika (Yatumie vizuri) na matano kabta ya matano (Mengine): Ujana wako 
kabla ya uzee wako, Afya yako kabla ya maradhi yako, Mali yako kabla ya 
umasikini wako, Muda wako (wasaa) kabla ya kushughulishwa kwako (kukosa 
muda na kuwa na shughuli nyingi), Na Uhai wako kabla ya kifo/mauti yako 

Tumia ujana wako vizuri, kwa sababu leo hii unaweza kufunga sawmu za Sunnah, 
na kesho, pindi unakaribia uzee, utahitaji kuilisha na kuimarisha nafsi na mifupa 
yako, hautaweza kuvumilia tabu za funga. 


Pg-05 


[12].lmesimuliwa na 'Abdullaah Ibn 'Abbaas katika al-Mustadrak cha al-Haakim(7927), na amesema 
kuwa ni swahiyh kwa sharti la Bukhaariy na Muslim, na Ad-Dhahabi amekubaliana nae, kama 
alivyofanya al-Albaaniy (Tazama kitabu chake cha Igtidaa' al- 'llm al-'Amal; Pg:170) 



Sasa hivi wewe ni kijana unayeweza kuamka na kuswali usiku, kubaki kwa muda 
murefu katika Rukuu' na Sijdah ambapo waweza kujiwasilisha kwa Rabb wa 
Walimwengu akushuhudie , au kwa siku moja akufanye rafiki katika upweke 
kaburini kwako. Sasa hivi uko katika umri bora kabisa wa maisha yako, umri wa 
ujana wako. Umri wa ujana, ee ndugu zangu ni umri (Muda ) wa jitihada na 
(Harakati). Ni wakati ambao unatakiwa kujitahidi na kujitoa! Ni wakati ambao 
haujawa (haujabanwa) na majukukmu mengi, kwani uko peke yako, ama una mke 
na mtoto tu. Kesho kadiri miaka inavyozidi kwenda, majukumu yanaongezeka, na 
matatizo ya ulimwengu kukupata, a unatamani kutatua matatizo ya familia yako, 
wanao, na ndugu zako - hili litachukua wakati wako mwingi. 

Hivyo, sasa uko katika umri wa ujana wako wa kujitahidi na kujitoa. Mara nyingi 
mimi husema kwamba mimi nashangazwa sana na kijana anayeogopa! Ni kitu gani 
anachokiogopa? Na akiwa muoga katika umri huu, kesho atakuwaje? Kipindi hiki ni 
kipindi 'Adhwim sana katika maisha ya mtu. Kijana anaandaliwa kuitoa khasa nafsi 
yake kwa ajili ya Allaah 'Azza wa Jalla. Kwa sababu ya hili, tukiwaangalia watu 
walioiletea ushindi Dini ya Allaah, tutakuta kwamba wote walikuwa vijana. Kwa 
hakika wengi wao - 3/4 au 4/5 yao - walikuwa chini ya miaka 20 kwa sababu ndiyo 
umri wa kufanya bidii na kujitoa. 


Katika Swahiyh mbili [13] 'Abdur-Rahmaan Bin 'Awf amesimulia: 


"Nilikuwa nimesimama katika safu siku ya Badr. Hivyo kijana mmoja akanisogelea 
alikuwa katika umri wa baleghe , au karibuni tu katoka katika baleghe - na 
akasema: 'Ee ammi! Abuw Jahli yuko wapi?' Hivyo nikamwambia: 'Unataka nini 
kwake?' Amechanganyikiwa: Huyu kijana anamuulizia Abuw Jahli shupavu, 
kamanda wa Jaahiliyyah. Kijana akajibu: 'Nimesikia kwamba anamtukana Mtume 
wa Allaah (SwallaaLlaahu 'Alayhi wa Sallam). Hivyo Wallaah, nikimuona kivuli 
changu hakitoachana na chake mpaka nimuue ama [yeyej aniue[ mimij'. 


Pg-06 


[13].al-Bukhaariy (3988), Muslim (1752), al-Haakim(3/425), at-Tabariy katika Taarikh yake 
(2/454), na al-Bayhaqiy katika Dalaa'il an-Nubuwwah (3/83) 



Kisha kijana mwingine akanikaribia (Akanisogelea) ambaye alikuwa umri kama 
wake (Yule wa mwanzo). Akaniambia: 'Ee ammi! Yuko wapi Abuw Jahli?' 
Nikamuuliza: 'Unataka nini kwake?' Akajibu: 'Tumesikia kuwa alikuwa akimtukana 
Mtume wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam). Wallaahi, nikimuona kivuli 
changu hakitaachana na chake mpaka aniue ama nimuue'. 

Baada ya muda kidogo nikamuona Abu Jahli kwa mbali. Hivyo nikasema: 'Huyu mtu 
wenu [yaani mtu mnae mtafuta]' na nilitamani kwamba ningekuwa katika mbavu 
za kijana huyu -yaani nilitamani kwamba ningekuwa katika kifua cha kijana huyu, 
na kwamba moyo wangu ungekuwa kama wa kijana huyu: Moyo wenye 
pupa/juhudi na wenye nguvu. Na ukitaraji kufa. Hivyo (wakaondoka) 
wakamwendea. Punde tu wakarudi wakisema: 'Ee Mtume wa Allaah ! Tumemuua!' 
Mtume wa Allaah (swallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) akauliza: 'Nani kati yenu [ndiye] 
amemuua?' Mu'aadh Bin 'Amr Bin al-Jamuw' [14] akasema: 'Mimi nimemuua' na 
Mu'aadh Bin 'Afraa' 1151 akasema: 'Mimi nimemuua.' Kisha (SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam) akawauliza: 'Je, tayari mmezipangusa panga zenu?' Wakasema 'Hapana 
[Bado]' Mtume (SwallaLaahu 'Alayhi wa Sallam) akasema: 'Nionyesheni [panga 
zenu]' Hivyo Mtume wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) akakuta Damu 
katika panga zote [mbili] na akawaambia 'Nyote mumemuua' ll6] 

'Abdullaah Bin Mas'uwd akatafuta katika zile maiti, akamkuta Abuw Jahli akipumua 
pumzi zake za mwisho, na akamkalia juu ya kifua chake. Abuw Jahli akafungua 
macho yake akamwona Ibn Mas'uwd yuko juu ya kifua chake, na akasema katika 
hali ya kukata tamaa 'Je, haukuwa wewe ni miongoni mwa wachungaji [Wa 
Wanyama] wetu huko Makkah?' 


Pg-07 


[14] .Yeye ni Mu'aadh Bin 'Amri Bin al-Jamuw' al-Answaariy al-Khazrjiy as-Salamiy. Alishuhudia Bay'at al-'Aqabah, 
na vita vya Badr pia. Alifariki wakati wa Khilaafah ya 'Uthmaan (RadhiyaLlaahu 'Anhu). (Taz. al-'lsaabah fiy 
Tamyiyz as-Sahaabah: 3/429) 

[15] . 'Abdur-Rahmaam Bin 'Awf amesema kwamba Mu'aadh Bin 'Afraa' hakupata ngawira za Abuw Jahli kwani 
aliuawa baadaye siku hiyohiyo (Taz.Mishkaat al-Masaabih:2/352) 

[16] .Mu'aadh Bin 'Amr Bin al-Jamuw' amesimulia: "Nilimpania Abuw Jahli siku ya Badr. Hivyo nilipomwona, 
nilimfuata na nikampiga, nikamkata katikati ya mapaja yake. Ghafla mwanae Ikrimah akanipiga mshale katika 
bega langu, mkono wangu ukawa waning'inia umeshikiliwa na kipande cha ngozi ya mwili. Hali hii ilinisababisha 
nisiweze kupigana muda ulobakia siku hiyo, kwani nilkuwa nikiuburuza mkono nyuma yangu! Mwisho kabisa 
niliposhindwa kabisa kuuburuta nikaukanyaga chini na mguu wangu nikauvuta mpaka ulipokatika" [Taz. Siyar 
A'laa an-Nubataa: 1/250-251 cha adh-Dhahabiy] 



Ibn Mas'uwd akasema: 'Hakika nilikuwa , ewe adui wa Allaah.' Kisha Abuw Jahli 
akasema: Umejiweka mwenyewe katika wakati mgumu, ewe mchunga Ngamia. 
Unakaa juu ya kifua changu? Hakuna mtu ambaye amewahi kukaa juu ya kitu cha 
hishma kama hiki.' Kisha Ibn Mas'uwd akamwambia: 
'Ni siku ya nani hii leo? Nani ndiye mshindi? Allaah na Mtume wake (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) 1171 

Kiukweli kuna usimulizi mwingine ambao hauwezi kuthibitishwa usahihi wake, 
kwamba (Abuw Jahli) alisema: "Mjulishe Muhammad kwamba nitakuwa adui yake 
mpaka pumzi yangu ya mwisho" Kadhalika kuna usimulizi kwamba wakati 
'Abdullaah Bin Mas'uwd alipokuwa Makkah, Abuw Jahli alimpiga na akamjeruhi 
sikio lake. Hivyo wakati Ibn Mas'uwd alipokuwa amemkalia Abuw Jahli kifuani, 
alimkata kichwa chake.lmesimuliwa kwamba kisha akatoboa tundu katika siko la 
Abuw Jahli, akafunga kamba (kupitia tundu hilo), na akakiburuta kichwa hicho kwa 
kamba hiyo Inaonekana kuwa kichwa cha Abuw Jahli kilikuwa kikubwa sana na Ibn 
Mas'uwd alikuwa ni mnyonge na ni dhaifu. Kwa hivyo pindi Mtume (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) amekiona kichwa cha Abuw Jahli kilivyojeruhiwa akaanguka 
kusujudu kumshukuru Allaah, akasema: "Naapa kwa Yule ambaye hapana 
anayestahiki kuabudiwa kwa haqi isipokuwa YEYE, kuna Fir'awn katika kila ummah, 
na huyu ni Fir'awn wa ummah huu." [lsI 

Hii ni Hadiyth katika Swahihayn; Na pia imesemwa kwamba Mtume wa Allaah 
(SwallaUaahu 'Alayhi wa Sallam) baada ya kuona kamba imepitishwa katika tundu 
la sikio la Abuw Jahli , akakumbuka siku Abuw Jahli (alipomuumiza) alipomjeruhi 
Ibn Mas'uwd huko Makkah, na kisha akamwambia Ibn Mas'uwd: "Sikio kwa sikio, 
na kichwa ni ziada." [19] 


Pg-07 


[17] .lmesimuliwa na Anas, na Imenukuliwa na al-Bukhaariy (3963), Muslim (1800), Abuw Daawuwd (2709) 
,Ahmad (3/115, 129, 236) na al-Bayhaqiy katika ad-Dalaa'il (3/86-87) 

[18] .lmenukuliwa na al-Haythamiy katika Ma]ma' az-Zawaa'id (6/79), na amesema "Imenukuliwa na at-Tabaraan, 
na watu wake ni thiqqah, isipokuwa Muhammad Bin Wahb Bin Abiy Kariymah, na ni wakuaminika" Hivyo hadithi 
hii ni Hasan, na Allaah ana]ua zaidi. Kadhalika imennukuliwa na at-Tabaraaniy (8468-8476), na al-Bayhaqiy katika 
ad-Dalaa'il (2/261-262), na al-Bukhaariy (3941) na Abuw Daawuwd (2772) wote wamenukuu kipande kidogo cha 
Hadith hii. 

[19] . Kwa Simulizi [habari] kamili kuhusu kuuawa kwa Abuw Jahli, taz. Fat-h al-Baariy (7/342-354), na Sharh 
swahiyh Muslim (12/159-160) 



Nasema: Huyu ndiye Abuw Jahli ambaye watu walipata unafuu kutokana na uwepo 
wake kupitia vijana wawili ambao walikuwa katika ujana wao (umri mdogo). 
Walikuwa kati ya miaka 17, ambao uliwaruhusu wao kuwa katika masomo ya 
advance! Kila mmoja wao alimkabili na kumuuua kiongozi wa heshima wa 
Maquraysh, Abuw Jahli, wakimpa bishara njema Mtume wa Allaah (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) juu ya kummaliza kwake. Na ukiangalia katika vita vya badr, 
Khandaq, Mu'tah n.k hautakuta isipokuwa vijana. 

Katika vita viwili vya Dunia, Uingereza na Mataifa mengine makubwa yalikuwa 
yakitegemea sana vijana ambao walikuwa kati ya miaka 17,18 na 19 katika kufanya 
operesheni za hatari zaidi, kwa sababu walikuwa wameandaliwa kufanya lolote, na 
hawabaki kufikiria kwa muda murefu. China ilikuwa ikiwapa mafunzo wapiganaji 
wake wa kujitoa muhamga, na kuwashauri wao kutegemea watu wa umri huo 
kutekeleza operesheni zao, wakisema: "Operesheni zinazohitaji mtu kuyaweka 
maisha yake katika hatari kubwa hazitakiwi kufanywa na walio na umri mkubwa 
[watu wazima], kwa sababu watasimama na kujifikiria wenyewe: 'Matokeo yake 
yatakuwa nini? Kuna manufaa gani katika hili?'" Kwa hivyo Falsafa na mawazo 
haya yatawazuilia wao katika juhudi na kujitoa mhanga, na harakati na 
mapambano huwa hayazai ushindi mapema kwa wale ambao husimama na 
kufikiria sana. Badala yake huenda kwa wale ambao wana hamasa/ari na moyo. 1201 
Hivyo ari na hamasa ndivyo vinavyopelekea kujitoa (mhanga). Lakini kuhusu 
kufikiria sana, hili ndilo linalomwambia mtu kwamba: " Usijitolee, na wala usijitoe 
muhanga mwenyewe." Kawaida Nafsi huwa na uoga na kurudi nyuma na huwa 
haitaki kujitoa muhanga. Hujitia katika kufikiria (mawazo). Hivyo mtu hisia zake 
zikimwambia: "Jitoe, Allaah atakulipa." Kisha nafsi [akili] husema "Usipunguze mali 
yako" Ikiwa hisia zake zitasema "Jitoe [mhanga] mwenyewe" nafsi inakwambia 
"Ukibaki utaunufaisha sana Uislam" n.k. Kwa sababu ya haya, utakuta kwamba 
watu wa fikra na falsafa maneno yao hubaki hewani tu wakati maisha yao halisi 
hayabadiliki, bado yapo (chini usawa mwanzo wa mlima) duni. Kuna tofauti kubwa 
kati ya yale wanayoyalingania na maisha yao (wanayoishi). 


Pg.08 


[20].Hii ni sawa ikiwa kwamba jambo limethibiti kuwa ni sahihi kulingana na shari'ah na 
siyo wakati ambapo mtu anatumia hisia na jitihada/fikra kama chanzo katika matendo 
yanayopingana na Shari'ah. 



Kwa hiyo ni lazima tuzingatie (umri wa) ujana wa mtu. Anas Bin Maalik amesema: 

"Mtume wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) alikuja Madiynah pamoja na 
Maswahaba zake, na hapakuwa na mtu yeyote mwenye mvi kichwani mwake 
isipokuwa Abuw Bakar ambaye alikuwa amepaka ndevu zake Hinnah na 

Zafarani." 1211 ; Na Abuw Bakar alikuwa na miaka 51 kwa wakati huo, na 'Umar 
alikuwa na miaka 41, na hii ilikuwa ni baada ya miaka 13 ya Utume. Lakini 
kuhusiana na mwanzo wakati Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) 
ametumilizwa na watu wakamwamini Abuw Bakar alikuwa na miaka 38, na wote 
waliosilimu walikuwa na umri kati ya 15-25, na ukiongeza na wale waliokuwa 
watoto. 

Allaah Tabaaraka wa Ta'ala atauliza maswali maalumu kwa vijana siku ya 
Qiyaamah. "Miguu miwili ya mja haitasogea katika mahala pake hadi iulizwe 
kuhusu mambo manne: Kuhusu Umri (Uhai) wake na aliufanyia nini, Kuhusu ujana 
wake na namna alivyoutumia, 'llmu yake aliitumiaje, riziki yake aliipata wapi na 
aliitumiaje." 1221 

Allaah Tabaaraka wa Ta'ala atamuuliza kuhusu umri wake. Kisha atamuuliza swali 
la pili, linalohusiana na ujana wake,ingawa [umri wa] ujana ni sehemu ya umri 
wake ambao aliulizwa! Haijalishi, Allaah ametenganisha kipindi cha [umri wa] 
Ujana kwa ajili ya kumhoji: 

"Allaah ndiye aliyekuumbeni katika udhaifu, na baadaya udhaifu akafanya nguvu, 
kisha baada ya nguvu akafanya udhaifu na uzee. Anaumba apendavyo; Naye ni 
MJUZI,MWENYE UWEZA." [23] 

Hakika uko katika umri ambao Shaytwaan atakuingia wewe kwa njia ya masomo 
yako na kwa njia ya matarajio yasokuwa na mwisho. Ukiambiwa lingania katika njia 
ya Allaah Tabaaraka wa Ta'ala au tumia sehemu ya muda wako kwa ajili ya Allaah, 
Shaytwaan anakuingia na anakwambia: 


Pg.9 


[21] .al-Bukhaariy (3919 na 3920); Taz. Fat-h al-Baariy (7/302-303) 

[22] .at-Tirmidhiy (2417) na al-Albaaniy ameisahihisha katika Sahiyhat-Targhiyb (1/126) na 
as-Silsilah as-Sahiyhah (946) 

[23] . Ar-Ruwm: 54) 



"Sasa hivi bado uko shule. Kesho, pindi ukipata stashahada - silaha katika jamii - 
utaweza kumtumikia Allaah." 

Kwanza kabisa, Haufahamu ni lini utahitimu, na haufahamu ni lini utakufa, na 
haufahamu ni katika hali gani utakutana na Mola wako.Kwa hivyo kuwa makini 
kufuata matarajio yasokwisha. 

Pili Ukiwa huwezi kutenga muda wako kwa ajili ya [Kumtumikiaj Allaah katika 
kipindi cha ujana wako, baadaye [wakati ujao] hautaweza kabisa [kuwa na muda 
wa kumtumikia Allaah]. Tofauti iliyopo hapo ni kati ya wale ambao wamekulia 
katika Uislam tagu wadogo na wale ambao wanaingia katika Uislam uzeeni. 
Tofauti ni ipi? Hii ni kwa sababu Kustawi/Kuimarika katika Uislam katika umri 
mdogo ni rahisi. Uislam unakuwa sehemu ya maisha yako (tangu) ukiwa mdogo, na 
midomo yako [ulimi], Nafsi na Maisha yako yanafungamanishwa katika sehemu ya 
Uislam. Kwa hakika unafungamanishwa katika sehemu ya mwili wa Uislam, kama 
vile mti mdogo na mti mkubwa: Mti mkubwa una shina lililo imara na magome 
makavu (Magumu), na kufanya ni vigumu kuubadilisha mwelekeo ambao matawi 
yake yanaelekea. Mti mchanga/mdogo kwa upande mwingine, waweza (kuugeuza) 
kuuelekeza upande wowote uutakao kwani bado wawezekana kushikwa na 
mikono yako. Kwa sababu ya hili, Allaah Mola wa Walimwengu wote atamweka 
katika kivuli kijana huyu (aliyekulia na) aliyelelewa katika kumtii Allaah, siku 
ambayo hakutakuwa na kivuli kingine: "Watu SABA Allaah Ta'ala atawafunika 
katika kivuli chake, siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake... (Ni 
pamoja na) Kijana aliyekulia katika [Twaa'] kumwabudu Allaah..." 1241 

Kwa hakika nimeona kwamba wale ambao huingia katika Da'wah wakiwa katika 
mdogo wako tofauti sana na wale wafanyao hivo katika umri mkubwa (wakiwa ni 
wazee). Pindi mwanafunzi anapoingia katika Da'awah ya Kiislam katika umri 
mdogo wa shule na akaishi katika mipaka yake mpaka mwisho wa uhai wake, mtu 
huyo anaathirika nayo na inakuwa huwezi kumtenganisha na Uislam. Laikni kwa 
mtu mkubwa [mzee], na wadhifa (Madaraka) wake, Utajiri (Mali), Watoto n.k- 


Pg.10 


[24 ].Sehemu ya Hadiyth ndefu iliyonukuliwa na al-Bukhaariy (1423) na Muslim (1031) 



Hasa ikiwa Dunia ilikuwa imemuelemea (Alikuwa kaikumbatia) na akaamua 
kutubia, anataka kuingia katika Uislam kwa masharti. Kwa hiyo kama alikuwa 
Waziri anataka aheshimiwe, na kuingia katika uislama kwa hadhi ileile ambayo 
alikuwa nayo kabla (akiwa na cheo chake). Kwa hiyo inakuwa ni vigumu kwake 
(Haiwezekani) Kuathirika nayo (kuifuata Dini kiukamilifu). Anaingia katika Uislam 
akiwa na tamaduni (Tabia) nyingi za Jaahiliyyah kama vile mapenzi ya Dunia na 
kupenda kutukuzwa (Kuhishimiwa). Anataka watu wamuhishimu. Siyo rahisi yeye 
kukaa katika mkao mzuri na kujifunza Dini yake kama ilivyoteremshwa na Allaah. 
Zaidi kuna mizizi mingi ambayo imepandwa katika mila au tamaduni za Jaahiliyyah 
ambazo ziliambatana (Ziliyazunguka) na Maisha yake. Kwa mfano, hapa kuna mke 
wake ambaye alizoea kucheza kwenye sherehe, na huyu ni binti yake ambaye sasa 
amezoea kutembea na wanaume (wavulana), na huyu ni ndugu yake ambaye 
amezoea kunywa pombe naye akiwepo, na huyu ni binti yake mwingine ambaye 
amezoea kushikana mikono na wageni wa kiume wanaokuja, na huyu ni dada yake 
ambaye amezoea kuwakaribisha wageni hawa, akikaa mbele yao mguu mmoja juu 
ya mwingine (Amekunja nne ), na akinywa chai na kahawa pamoja nao. Yote haya 
[ni lazima] yanatakiwa kubadilishwa. Ikiwa anataka kuishi kweli maisha ya kiislam 
atakutana na ugumu mkubwa sana katika kujaribu kufungamanisha maisha 
ambayo tumeyaonesha hapojuu ili kuendana na Dini. 

Hali hii ni tofauti ikiwa angeingia katika Da'awah ya kiislam katika umri mdogo 
[ujana], akaufahamu Uislam, amepambana na watu wake kwa muda murefu, na 
hajaoa isipokuwa msichana [Mwanamke] wa kweli wa kiislam, kwa sababu yeye ni 
muislam na anataka Uislam kama sharti la mwanzo la Ndoa. Lakini kwa Yule 
ambaye ameishi maisha yake bila mwenendo wa kiislam ndiye anayetafuta 
mwanamke mwenye mali, binti wa mfalme huyu, binti wa waziri huyu, binti wa 
tajiri huyu, hii ni kwa sababu anaoa ili tu kuboresha hadhi yake (Kuwa na maisha 
mazuri) kupitia mgongo wa binti huyu. Anatamani kutajwa pindi binti au familia 
yake binti ikitajwa; au kuweza kuhudhuria hafla/mkutano na kusema: "Sasa nina 
udugu na Waziri, Sasa mimi ni sehemu ya familia yake." 


Pg.H 


Kwa sababu ya mambo haya, pindi akitaka kuyaweka kando (Kuyaacha) haya yote 
na kurudi katika (kuutumikia) utumwa wa Uislam, atakuta ni vigumu mno. 
Atafanyaje kuhusu marafiki zake ambao wamejengwa katika misingi ya Riba? 
Atafanya nini kuhusu ardhi yake ambayo aliinunua kwa pesa ya mkopo wa benki? 
Atafanya nini na marafiki zake wanaomiliki ardhi, ambao wako kidunia? Atafanyaje 
katika haya yote? Atajitenga mwenyewe katika haya yote; Atajiteanga na marafiki 
zake, atajitenga na wafuasi wake, ataacha kwenda katika sherehe za dansi za usiku 
- Haya yote yatakwisha. Si rahisi mtu kuyaacha haya yote na kurudi kwa Allaah. 

Kipindi cha ujana wa mtu ni katika vipindi adhimu sana cha maisha ya mtu. 
Niamini, ndugu zangu: Nimewaona baadhi ya wale walioongozwa na Allaah katika 
kutekeleza swalah za faradh za kila siku, na kutoa Zakaah katika uzee (Umri 
mkubwa), na mmoja wao ailiniambia: "Nahisi kama vile mimi ni Munaafiq, kwa 
sababu siwezi kuendesha kampuni yangu isipokuwa kwa kuhusisha [kuingizaj Riba, 
kwani mahitaji yangu kwa mwezi yanazidi malaki. Pindi ninaposwali nahisi uchungu 
sana, na nashindwa kuachana nayo. Wakati huoho natamani kurudi kwa Allaah." 
Kwa hivyo kuna ugumu mkubwa sana unaoambatana na kurejea kwa Allaah 'Azza 
wa Jalla katika umri huu wa uzee. 

Nakumbuka tulikuwa tukiandaa mikutano huko 'Ammaan ambayo ilikuwa 
ikihudhuriwa na wale wenye vyeo vikubwa [Vya juu], wamiliki wa Makampuni, 
wasomi, n.k. Hivyo mmoja wa waliohudhuria akaniuliza: "Unafikiriaje juu ya mtu 
ambaye hajawahi kufunga katika maisha yake na ana umri wa miaka 40 au 50?" 
Hivyo nikamjibu: "Kuna fat-wah kutoka kwa ma-HANAFIY kwamba Kufuta dhambi 
moja ya aina fulani kunafuta madhambi yote (ya aina hiyo) ambayo mtu amekosa. 
Hivyo ikiwa mtu atafunga miezi miwili mfululizo, funga itamfutia yeye madeni ya 
funga zote anazodaiwa." Mmoja wa waliohudhuria ambaye alikuwa kati ya miaka 
40, na hajawahi kuswali wala kufunga katika maisha yake - aliipenda sana hii 
fat-wah na akaamua kutubia kwa Allaah. Hivyo nikampa somo hili na nikapoteza 
mawasiliano kwa muda fulani. 


Pg-12 



Baadaye nikatembelea nyumba ambayo nilitoa fat-wah hii, na nilishangazwa 
kumkuta mtu ambaye ndiye aliniuliza swali hili akiwa [amekaa] katika nyumba hii, 
na akaniambia: " 'Je haufahamu?' Nikamjibu 'Kufahamu nini?' Akanijibu: 'Kwa 
muda fulani sasa, Fulani Fulani, mtu maarufu, alisikia Fat-wah uliyoitoa, na siku 
iliyofuata, alianza kuswali na kufunga na alikuwa ni mfanya biashara. Alikuwa 
akifunga katikati ya Julay, na familia yake ikawa na khofu sana kutokana na hali 
yake kwa sababu alianza kufunga. Hivyo wakaenda kumuuliza 'Ulamaa fulani na 
akasema: 'lkiwa amefanya Tawbah, anatakiwa kufunga kwa wingi kadiri awezavyo.' 
Nikamjibu: 'Hapana, sikujua kuhusu hili'." 

Mtu huyu ambaye alitubu baadae akaniambia: "Watu walikuwa wakinijia katikati 
ya (siku za) joto mwezi huo. Yaani katika siku hizi tatu au nne za Julay, hakujawahi 
kuwa na joto kali 'Ammaan kama hili" na alikuwa ni mfanyabiashara ambaye 
alikuwa na maduka matatu: Moja huko mlima 'Ammaan, lingine mlima Husayn na 
lingine mlima al-Wubaydah. Akaendelea [kusema]: "Hivyo watu walikuwa wakija 
kwangu kuchukuwa maji katika Friji yangu nami nikiwa nimefunga. Siku nzima 
mdomo wangu ulikuwa ukijaa mate kama vile (Nimeona) 'Suws'" na Suws ni 
kinywaji ambacho huwa tunakitumia sana kukata kiu na hukata kiu kwa haraka 
sana. Hakika ndo swaumu yake! Sasa hivi yuko makini na mambo ya Dini yake. 
Katika stoo ya nguo za wanawake aliyokuwa akiimiliki, wanawake walikuwa wakija 
kujaribisha nguo. Walikuwa wakijaribisha nguo za nje, za ndani n.k. Hivyo alihisi 
kwamba aina hii ya kazi ilikuwa haiendani na mfumo wake mpya wa Kiislam. Hivyo 
alisisitiza sana katika kusitisha haraka mno biashara yake hii. Alisafisha maduka 
yake matatu haya, na akaja kwangu akiwa na nguo nyingi sana akanambia: "[Nguo] 
HizilWape masikini" Hakutamani chochote zaidi ya kuacha biashara yake ambayo 
ilikuwa ikivutia wanawake na akabadilisha biashara yake kwa (kuanzisha) ile ya 
Mazulia (kapeti). Akasema "Stoo za mazulia haziwavutii sana wanawake." 

Baada ya muda nikamuuliza: "Uliwezaje mwenyewe kufikia hatua hii?" Akanijibu: 
"Nilizoea kuuza Dinari kati ya 2000 na 3000 za Jordan kwa sababu ya biashara kwa 
siku, ambazo sawa na Dola 6000 hadi 7000 za ki-Marekani" 


Pg-13 



Na kwa hakika takribani nusu au robo tatu yake ilikuwa ni faida. "Lakini hata hivyo, 
sikuwahi kuhisi kuwa nilikuwa tajiri. Sasa napata moja ya kumi [1/10] ya mauzo 
hayo,na nahisi kuwa mifuko yangu imejaa utajiri.Nahisi nimebarikiwa!" 

Nimewapa mfano huu kubainisha kwenu nyinyi ukweli kwamba kufanya Tawbah 
uzeeni (Katika utu uzima) ni kazi ngumu na yenye kuchosha. Mtu huyu baada ya 
kuizingatia (Kuilinda) Swawmu yake, akarudi (akatazama) katika biashara yake. 
Baada ya kuisafisha biashara yake, akaigeukia Familia yake (Watu wake) kufanya 
mapinduzi katika kuirekebisha. Mke wake hakuwa akivaa mavazi marefu, binti yake 
pia hakuwa akivaa mavazi marefu - Walikuwa wakiishi maisha ya kisasa huko 
'Ammaan; Naye ameishi maisha yake kwa kipindi kirefu huko Amerika. Mwishoe, 
matatizo yakaibuka kati yake na mke wake, na aliweza kumdhibiti na kumpa 
chaguo: Aidha maisha na mimi na Uislam, ama uniache na urudi nyumbani kwa 
wazazi wako. Kama nilivyokuambieni, mtu huyu alikuwa na msisitizo na msisitizo 
huu uliwekwa kwa nguvu (Kwa ukali). Lakini hata hivyo, suala hili lilimgharimu 
mno. 

Lakini kwako wewe, mambo yote yako mikononi mwako. Waweza kuchagua mke 
wako, njia ya maisha yako, na kazi ambayo inaendana na Shari'ah ya Allaah na 
yenye kumridhisha Rabb (Mola) wako.Hivyo kuanzia sasa tengeneza mambo yako 
kwa kuzingatia [Kulingana na] Uislam. Ukifanya hivyo hautapata shida yoyote 
baadae. Hivyo ukiitumia vizuri fursa ya ujana wako, utapumzika (Hautapata shida) 
kesho wakati wa uzee (Utu uzima) wako. Kadiri umri wako unavyozidi kwenda, 
itakuwa vigumu kwako kujifunza Dini yako ya Kiislam, Na itakuwa vigumu kwako 
kuitekeleza. Kutokana na hili 'Umar [Radhiyallaahu 'Anhu] alikuwa akisema: 
"Jifunze (Soma) kabla haujapewa vyeo (Yaani nafasi ya uongozi au mamiaka) 
maishani." 'Abdullaah Bin Marwaan aliaminika au alikuwa ni katika ma-'Ulamaa 
wakubwa wa Madiynah: Alikuwa anafahamu Fiqh, Hadiyth na Lugha ya Kiarabu. 
'Aamir ash-Sha'biy ambaye alijulikana kwa 'llmu yake ya Fiqh na Hadiyth hakuweza 
kushindana na 'Abdullaah Bin Marwaan, pamoja na kwamba alikuwa ni miongoni 
mwa ma-Haafidhul Qur-aan, Hadiyth, na alikuwa Mjuzi wa Lugha ya Kiarabu. 


Pg-14 





Pindi Marwaan alipofariki zikaja taarifa kuwa sasa ulikuwa ni wakati wa Ash- 
Sha'biy kuchukua nafasi hiyo ya Uongozi. Hivyo ash-Sha'biy akauchukua Msahafu 
akauambia:"KWAHERI!" Aliuaga Msahafu kwa uchungu na [huku] machozi 
[yakimtoka], kwani alikuwa akijua kuwa Uongozi na matatizo yanayoambatana 
nao, vitamzidia na hivyo kumfanya yeye asiweze kujifunza, kuisoma, na kuihifadhi 
(Qur-aan). 

Kwa hivyo ndugu zangu: 

Mko katika wakati 'adwim sana wa maisha yenu! Huu ni wakati wa kujitoa 
(Kufanya bidii), na huu ndiyo wakati wa kufanya 'lbaadah, na ni wakati wa 
(Kufanya) Da'wah na huu ndiyo wakati wa (Kufanya) Harakati na Bidii. Hivyo ni juu 
yako kurudi katika Uislam, Kujifunza (Kuusoma), Kuutekeleza na Kuulingania 
(Kuutangaza): 'llmu, Vitendo na Ulinganiaji (Utangazaji). Fursa hii ikikupita ni fursa 
ya dhahabu ambayo haitajirudia tena. Ni muda mwingi kiasi gani wa ziada 
unaokuwepo wakati (Masomo (ya)) wa Chuo, na ni Fursa njema ilioje kwa wakati 
huo kurudi kwa Allaah, na ni Fursa nzuri ilioje kwa masiku haya katika kufanya 
'lbaadah, na ni Fursa nzuri ilioje kwa masiku haya katika kufanya Da'wah kwa 
wanafunzi wenzio na marafiki, unaowafahamu na usiowafahamu! 

"Basi kumbusha (Ee Muhammad swallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), hakika wewe ni 
mkumbushaji tu. Wewe si mwenye kuwadhibiti." [25] 

"Faidika (Yatumie vizuri) na matano kabia ya matano (Mengine): Ujana wako 
kabla ya uzee wako, Afya yako kabla ya maradhi yako ." 

Sasa hivi unaweza kusimama wakati wa Swalah, na kesho hautaweza kuswali 
isipokuwa kwa kukaa. Sasa unaweza kufunga na kesho utakuwa na maradhi, 
hautaweza Kufunga. Hii ni Afya ambayo Allaah anahitaji kutoka kwako Swadaqah 
(Zakaah). Kodi ama Swadaqah ya Afya (Uzima) ni 'IBAADAH ambayo inasafisha 
kiwiliwili, inasafisha mwili,na inauhifadhi kutokana na kuharibika. 


Pg-15 


[25]. al-Ghaashiyah: 21-22 




Kadiri (Mwili ) unavyozidi kutoa (Swadaqah hiyo) ndivyo unavyozidi kupata faida 
(Kunufaika) na Afya haishuki/haipungui kwa Kuzidisha 'lbaadah. Bali Afya 
huongezeka na Kuimarika zaidi: 

"....Mwombeni Maghfirah Rabb wenu, kisha tubieni kwake. Atakuleteeni (Kutoka) 
Mbinguni Mvua tele ya kumiminika na Atakuzidishieni nguvu juu ya nguvu 
zenu..." [26) 

Kwa hivyo nguvu huongezeka kutokana na Maghfirah na Kumtii Allaah Ta'ala. Hii ni 
'Asli kwa sababu 'lbaadah hupumzisha mwili na mishipa [Neva], na hii hujenga 
mwili zaidi. 

Mu - Afghani mmoja aliniambia kuwa baba yake ana umri wa miaka 120, na mpaka 
sasa hakuna jino lake hata moja lililong'oka. Huswali swala zake za Fardh (Swala 
tano) Msikitini, hasa Fajr na 'lshaa. Kuhifadhika mwili kwa namna hii 
kunawezekana tu kwa kumhifadhi Allaah: 1271 

"...(Mhifadhi) Mkumbuke Allaah, NAYE Atakuhifadhi (Atakulinda)..." 1281 

Hivyo 'lbaadah ndiyo inayohifadhi mwili (Kiwiliwili), na alimuradi tu uhusiano na 
Allaaah ni mzuri, 'lbaadah hii itahifadhi kiwiliwili (Mwili): "...Mkumbuke Allaah 
NAYE Atakuhifadhi..." 

"Faidika (Yatumie vizuri) na matano kabia ya matano (Mengine): Ujana wako 
kabla ya uzee wako, Afya yako kabla ya maradhi yako, Mali yako kabla ya umaskini 
wako..." Kwa sababu kama alivyosema 'Aliy (Radhiyallaahu 'Anhu) "Nashangazwa 
na mtu bakhili ambaye anaukimbia (Anauacha) Utajiri aloutafuta, na Kuutafuta 
Umaskini aloukimbia." Anaishi maisha ya mtu maskini hapa Duniani na atakuja 
kuulizwa/kuhojiwa katika maisha ya Aaakhirah kama mtu tajiri. 


Pg-16 


[26] . Huwd: 52 

[27] . Ibn Rajab al-Hambaliy amesema: "Mwenye kumjua [Kumtambua] Allaah wakati yu kijana na mwenye nguvu, 
Allaah atamhifadhi pindi akiwa mzee na amekuwa dhaifu, na atambariki kwa usikivu mzuri, uoni mzuri, nguvu na 
akili [Ufahamuj nzuri. Mmoja wa ma-'Ulamaa aliyeishi zaidi ya umri wa miaka mia moja alifurahikia sana nguvu 
zake na akili/fahamu yake aliruka kama mtu mwenye nguvu siku moja na aliulizwa kuhusu hilo. Akasema: 
"Nilizihifadhi nguvu zangu hizi kutokana na madhambi nilipokuwa kijana (mdogo), na Allaah amezihifadhi kwa 
ajili yangu mpaka sasa niko mzee." Kinyume chake pia itakuwa kinyume vilevile. Mmoja wa salaf alimuona mzee 
akiwaomba watu, na akasema: "Huyu ni mtu ambaye alimkataa/alimpuuza Aiiaah alipokuwa kijana (mdogo). 
Hivyo Allaah amempuuza naye sasa hivi uzeeni." (Jaami' al-'Uluwm wal-Hikam: 1/186) 

[28] .Sehemu ya hadiyth ndefu ilosimuliwa na Ibn 'Abbaas, na imenukuliwa na at-Tirmidhiy (2516), na al-Albaaniy 
ameisahihisha katika Dhilaal at-Jannah (316-318), kadhalika katika Mishkaat al-Masaabiyh (5302). 



Anakusanya pesa ili kwayo aje awanunulie watoto wake Pombe, au Magari, au ili 
kuwarahisishia watoto wake kutafuta wanawake kwayo, na mwisho wa siku 
atakuja kupigwa kwa Nyundo ya Chuma na MUNKAR na NAKIYR, na Malaika wa 
Adhabu katika kaburi lake. Na Malaika wanaomfuata Maalik katika moto 
watamuuliza juu ya kila chembe ya mali aloimiliki! 

Kuna hadiyth ambayo ingawa ni ya Kufikirika (Ni ya Kubuni) ni yenye Kuathiri sana. 
Hadiyth yenyewe ni kwamba Tajiri alifariki, wanawe wakasema: "Tunahitaji mtu 
wa kuwa na baba yetu kaburini kwake kwa usiku mmoja tu." Hivyo wakachimba 
mashimo (Makaburi) mawili na wakayaunganisha moja na lingine. Katika kaburi 
moja wakamuweka baba yao na lingine wakaliacha wazi. Kisha wakatafuta mtu 
ambaye ni jasiri sana alale mwenyewe pembeni ya maiti ile (Katika kaburi ambalo 
liko wazi). Wakafanikiwa kumpata mfanyakazi mmoja na wakamwambia: Tutakupa 
Dinar alfu moja ikiwa utaweza (Kulala) kuwa na baba yetu usiku mmoja." Akasema 
Nitachukua fedha hiyo, na kama nitakufa, watoto wangu wataishi kupitia pesa 
hiyo. Ikiwa nitakuwa hai (kama sitakufa) nitaanzisha biashara kwa pesa hiyo." 
Malaika wa adhabu walishuka, wakisema: "Hawa ni watu wawili. Mmoja wao yuko 
hai, na mwingine hayuko hai (Amekufa, ni maiti). Mmoja anatumia usiku mmoja tu 
hapa, na mwingine atakuwa nasi siku zote. Kwa kuwa mtu huyu anaondoka kesho, 
hebu tuanze naye kumhoji kwanza." 

Hivyo wakaanza (kumhoji) Kumuuliza: 

'Wewe ni nani' 

akajibu 'Naitwa Fulani Fulani' 

'Unafanya nini kwa ajili ya (Kipato cha) maisha yako' 

'Mimi ni [kibarua] mfanya kazi ninaye wabebea watu vitu vyao' 

'Unawabebea watu vitu? Unatumia nini kubeba vitu hivi?' 

'Natumia kamba ilotengezwa kwa Nyuzi' 


Pg-17 



'Je, ulikuwa na hakika kwamba kamba yako ilikuwa twahara (Halali), na haikuwa 
najisi (Haikutokana na dhulmah)?' Na ulipataje shilingi kumi ulonunulia kamba 
hiyo?' 

'Nilifanya kazi kwa Fulani Fulani' 

'Ulikuwa na hakika kwamba fedha yake aliipata kwa njia ya halali na sii ya haram' 

Basi waliendelea kumuuliza maswali kuhusu kamba na kazi yake kuanzia jua 
kilipozama mpaka asubuhi yake, baada ya kutoka kaburini. Hivyo watoto wa 
marehemu wakamwijia, wakamuuliza juu ya nini kilichotokea. 

Akawajibu: 'Baba yenu hataacha kuadhibiwa mpaka siku ya Qiyaamah.' 

Wakamuuliza: 'Kwanini?' 

Akajibu: 'Kwa sababu sikumiliki isipokuwa kipande hiki kimoja cha kamba 
ambacho huwa nabebea vitu; Na malaika wametumia usiku mzima wakiniuliza 
kuhusu kamba hii: Niliipata wapi, Nilienda nayo wapi, n.k. Je itakuwaje baba yenu, 
aliyemiliki bustani zote hizi, majumba, majengo? Ni lini watamaliza kumhoji?' 

Kwa hakika hii ni hadiyth ya kubuni tu lakini inabeba maana kubwa sana na sababu 
ya kujifikiria. Kuulizwa maswali ni jambo zito [Gumuj sana. Kuliizwa/Kuhojiwa na 
Allaah ni kugumu mno. Suala hili siyo jepesi. Hivyo andaa zawadi kuanzia sasa na 
jiandae mwenyewe tayari kwa ajili ya kuhojiwa na Mola wako, na tambua kwamba 
kesho utasimama mbele katika mikono ya Allaah na utaulizwa kuhusu kila moja ya 
Vitendo vyako. 

"Na Wafanyao Dhulmah watajua ni mgeuko wa namna gani watakaogeuka 
(Watakaogeuzwa)." 1291 

Kwa hivyo ndugu zangu: 

Ni mara ngapi nimewaambia kuwa mko katika umri mzuri wa maisha yenu, na 
kwamba ni lazima (mrudi) kuuelekea Uislam kwa 'llmu, Vitendo na Kuutangaza! Ni 
rahisi kwako kujifunza, kuufanyia kazi na kuufundisha. 


Pg-18 


[29]. Ash-Shu'araa: 227 



Usipofanya hivi kwa kipindi hiki utakuwa umeacha nafasi ikakupita ambayo 
haitakuja kutokea tena. Wasaa Hauregeshwi! (Hauna mbadala wake ukipita 
ushapita). Huenda usipate tena kipindi ambacho utakuwa na wasaa [mzuri] kiasi 
hiki, hivyo utumie vizuri! Jihadhari kuwa na matumaini yasokuwa na mwisho na 
kufuata matamanio yako! Matarajio haya hupoteza muda wako, na kufuata 
matamanio kunaharibu (Kunaathiri) moyo wako; Na nawashauri kusoma Qur-aan 
Tukufu kila siku! Nawaasa kuisoma angalau NUSU JUZUU, ili kwamba uweze 
kuhitimisha (Qur-aan yote) angalau kila miezi miwili. 

Kadhalika nawaasa kudumu katika Adhkaar na Du'aa za asubuhi na Jioni. Zisomeni 
baada ya Swalat Fajr, na hudhuria Swala za Fajr na 'lshaa msikitini: 

"Mwenye kuswali 'lshaa kwa jama'ah ni kama vile ameswali nusu ya usiku, na 
mwenye kuswali Fajr kwa jama'ah ni kama ameswali usiku wote." [301 

Pia kuna hadiyth iliyonukuliwa na at-Tirimidhiy: 

"Mwenye kuswali Swala ya Fajr kwa jama'ah na kisha akakaa kumdhukuru Allaah 
mpaka jua likachomoza, kisha akaswali rakaa mbili za Swala ya Dhuhaa, (atapata) 
ana ujira kamili wa Hajj na 'Umrah, ana ujirah kamili wa Hajj na 'Umrah, ana ujira 
kamili wa Hajj na 'Umrah." [31[ 

Kwa hivyo Swalini Fajr msikitini, baada ya hapo someni Qur-aan, Fanyeni Istighfaar 
mpaka jua lichomoze, Swali Rakaa mbili za Dhuhaa kisha nenda Chuoni kwako. 
Andaa notes zako za darasani kwa ajili ya shule siku baada ya siku (Kila siku), na 
usiache lolote kati ya haya. Usiwe na matarajio yasokoma, yatasababisha muda 
wako kupotea bure. Andaa kila kitu siku baada ya siku (Kila siku). Utakuja ulizwa 
kila sekunde ya uhai wako, kwani siku ya Qiyaamah, kila pumzi uliyoivuta itajitenga 
yenyewe kwa huzuni na majuto. 


Pg-19 


[30] . Muslim (656) na at-Tirmidhiyh (221). 

[31] . At-Tirmidhiy (856) na al-Albaaniy amesema kuwa ni Hasan katika at-Ta'liyq 

at-Targhiyb (1/164-165) 



Hivyo Swalah ya Fajr, Kusoma Qur-aan, Istighfaar, Swala za Fardh, kufunga siku 
mbili za kila wiki, kuwa na marafiki wazuri na [walio] wema shuleni - tafuta 
marafiki wazuri, (wema) wenye Taqwa ambao watakusaidia kuifikisha Da'wah ya 
Allaah, Uislam. 1321 : "...Allaah kumuongoza mtu mmoja kupitia wewe, ni bora zaidi 
(kwako) kuliko kuwa na ngamia wazuri [Wekundu] 1331 na una wajibu mbele ya 
Allaah kuifikisha (kuitangaza na kuisambaza) Dini yake, kwani Allaah amekujaalia 
wewe kuwa Muislam na amekufanya wewe ni katika Ummah bora miongoni mwa 
binadam, kwa sababu- 

"...Mna Amrishana mema na mnakatazana munkar (maovu) na Mnamwamini 
Allaah..." 1341 


Pg-21 


[32] .lbn Jama'ah amesema: "Twaalib al-'llm hatakiwi kuchanganyika isipokuwa na wale ambao anaweza 
kuwanufaisha au kunufaika kutoka kwao. Na ikiwa atapata urafiki na Yule ambaye atapoteza naye muda, 
hatamnufaisha, hatanufaika kutokana naye, na hatamsaidia yeye kufikia malengo yake, anatakiwa kwa upole tu 
asitishe urafiki mwanzo kabisa kabla haujakomaa (urafiki huo), kwani kitu kikishastawi (kikiota mizizi), huwa 
vigumu kukibadilisha. Kuna usemi ambao upo sana katika ndimi za ma-Fuqahaa: "Kuacha kitu ni rahisi kuliko 
kukiondoa." Kwa hivyo kama anataka mtu Fulani awe rafiki yake, inatakiwa mtu huyo awe ni Mwema, mwenye 
kushika dini vizuri, mtukufu, mwenye khofu (na Allaah), Mwenye Akili (Ufahamu Mzuri), mwenye Faida/manufaa 
mengi, mwenye maovu (madhambi) kidogo, mzuri wa kushauriana (mwenye maeiewano), hugombana kwa nadra 
(mara chache), mwenye kumkumbusha akisahau, kushirikiana naye pindi akikumbushwa, mwenye msaada wakati 
wa mahitajio (akiombwa msaada), na Mfariji wakati [mwenzakej akiwa akiwa katika huzuni/mawazo." (Taz. 
Tadhkirat as-Saami' wai-MutakaHim: pg.83) 

[33] . al-Bukhaariy (4210) 

[34] . Aali 'lmraan: 110 


